Fáein Ord 



um 



Uppruna og Utbreidslu 



m 



þeirra svo kölludu 



Biblíu-Félaga. 




Kaupmannaliöfn. 

Prentad hiá þorsteini E, fíanget 

i 8 i 5* 



c 

^vo scm £ad er eilíft Kf, ad peckja 
einn sannann Gud, og pann hann Ltsendi 
lieiminum til Endurlausnara Jesum Christ, 
svo verdur þeckíng þessi hvörgi tryggi- 
ligar uppausin , enn af brunni heiiagrar 
Ritníngar, er vér Biblíu nefnurn; Jþess- 
vegna bar sjálfur Gud svo mikla umsorgun 
fyrir, ad hún í fyrstu yrdi í rit færd, af 
mönnum þeim, med hvörjum hans Andi 
yfirnáttúrliga vorkad**, evo manneskjur 
mættu sig óliult á þeirra ord og kénn- 
íngu reida, sér til sálúhjálpai\ O hvílík 
velgjörd hins lifanda Guds er þad |>á, ad 
pessi hin heilagasta og allradyrmætasta 
bók undir sólurmi yerdi sem allra flestum 
af mankyninu kunnug, og komist í feirra 
höndur ! 

Allt fram um |>ann tíma sem Endur- 
bót Trúarbragdanna hófst hér í Nordur-. 



halfunni, Iiafdi £essi blessada Bók, verid 
í allt of fárra höndum, þar hún undi* 
Páfadómsins myrkrum yar fyrirmunud 
xnönnunum til uppjysíngarj sídan hefur 
hún smámsaman æ betttí og betur út- 
breidst, J>ó einasta medal Christinnaj en 
Heidíngjum og ödrum Íítfcr edur ó-upp- 
lystum þjódum hefur hún, svo ad segja, 
aideilis hulin verid, og jafnvel almúgi 
sjiílfra þeirra Christnu hefur einnig helst 
til oílítid haft af fessari heil. Bók sín á 
medah Nú er sá tími kominn — lofadur 
veri Gud ! — ad inargar christnar pjódir 
hafasamcinad sig til fess stóra augnamids, 
ad útbreida Biblíuna, vídt og breidt um 
heimsbygdina, ecki einasta medal Christ- 
inna, heldur og svo medal Tyrkja og 
Heidíngja. O ad hennar tala mætti |>á 
margfaidast Jmsund-þúsund sinnum í heim- 
inuiu, svo hin rétta peckíng Guds og 
hans eingéíins Sonar Jesu Christs, yrdi 
sem ílestra, já alJra inanneskja hlutskipti ! 

Med hvörsu ósogjanliga glödu, aud- 
mjúku og packlætisíullu hjaita ber 
hvörjum sem einum Christnum manni 
móti þessari hiinuesku Bók ad taka, og 
hana sér trúliga í nyt fora, med ydug- 



lígri og andagtugri yfiryegnn, til eílí^rar 
•velferdar; par einasta ad eiga Bók þessa, 
cn bruka ecki, fordæmir framar enn frelsar* 
En öllum sönnum Guds og Biblíunnar 
Elskendum á Islandi, til verdugrar gledi, 
leidist bér fyrir sjónir 

ftn fitttí, eft foo ðvetmítð/ fem t>ctímr # 

pess nafnfræga Bibliu-Félags Upp« 
VUna og áddáánligu UíbVCtb|ltt 

í heirnirmrru 



UppnUltnn er pessi: 

Arid 1804. var sá hinn fyrsti stofn 
til Telags pessa lagdur í Höfudborginni 
Lundun á Englandi, af Frestuin og 
ödruui sannleikans vinum, er fyrst tóku 
fiér nærri Eiblíunnar skort bjá almúganum 
J>ar innan ríkis ; en allt í frá þeim tíniá 
fór Félag þetta svo í vöxt œ meir og incir 
ad inenn loksins áformudu J>ess útbreidslu 
svo vídt og breidt um heimsbygdina sein 
m&guligt yrdi, % gjörvöllu inannkyni til 



rota. Tnnan |>ess Engelska veldis teljast 
nú ecki færri enn 484 fessháttar Félög, 
smasrri: og stærri, sem |>ó öll stoda til 
Adal-Félagsins eblíngar og útbreidslu. 

En hve furdanlign Félag þetta vaxid 
hafi, sjest ljósast af því, ad útgiftir J>e$s 
edur tilkostnadur til ad prenta og útbreida 
Biblíuna, hljóp hid fyrsta ár ad eius til 
27 hundrud specíu ríkisdala rumliga $ en 
10 árurn sídar vóru þær ordnar oieir enn 
hundradfaldar ; J)\í árid 1814 hlupu J>ær 
til 338 þúsunda 608 sp, ríkisdala* 

pessu dœmi hinnar Engelsku pjódar, 
fylgdu sídan strags á eptir margar adrar 
hér í Nordurhálfunni , hvörjum þó bid 
Engelska Upprunna-Biblíú-Félag tilleggur 
ílestum merkiiigann penínga styrk, til ebl- 
íngar hinna, ]>eirra á rnedal, stiptudu 
Biblíu-Félaga. En hvad snertir 

UtbretbfCu 

pessa Félags, svo vel í F.nglandi sjalfu, 
sem í ödruni heiinsins hálfum og löridum, 
sjest af eptirfylgjandi faordri útskyríngu: 

E u r o p a. 

I. England, sém ádur er sagt, edur 
J>ad Engelska Bibiíu-Félagj Jad Iicfur 



á eiginn kostnad utgéfid og prenta 
látid heil. Ritníngu í fylgjandi líeiin- 
sins túngumálum; nefniliga: í En- 
gelsku^ Welsku^ Fjalla-scotlendsku, 
Irsku, Mönsku, Frönsku, Spönsku, 
Fortugalisku, Italienisku, Hollenclsku, 
Dönsku, pyusku, Islendsku, Lapp- 
lendsku, Tyrknesku, Grísku (bædi 
peirri fbrnu og núl'rúkanliga) , Ara- 
bisku, Esqvimauxisku, Mohawisku, 
Ethiopisku edur Blalendsku ; Svo, 
yíir höfud , hafa á pess Engelska 
Biblíu-Félags kostnad verid útgéfnar 
rúm 540 þúsund Biblíur og nú fyrir 
TÍst yfir 760 Juisund Ny-testament. 

Hér ad auki hefur Félag þetta 
8tyrkt til úrgafu Riblíunnar svo rnörg 
önnnr Bibliu-Félag i ödrum Löndum, 
ad hún er nú, fyrir pess medverkun, 
prentud og útgéíin i F i m m t í u og 
Fimrn heimsins bædi höfud tuni>u- 
malum og tnngumala adgreiníngum. 
II. pydskaland og Schweitz; þar 
eru fra arinu 1804 inntil þessara tíma 
stiptud Biblíu - Félög í stödunum, 
Bascl, Berlin, Zurich, Königsberg, 
Pressburg, Stuttgard, Halle, Chur, 



Schaffhausen , Stu Gall, Elberfeld, 
Hannover, Dresden, Erfurt, Lubeck, 
Dantzig, Lausanne og Geneve; öil 
Jessl Félög hafa prentad og útgéíiJ 
iueir enn 59 þúsund Biblíur og 22 
|>úsund Nytestament. 

III # Holland; vegna Strídsins hafa 
Christinndóms- og Biblíu-vinir í því 
Landi ecki gétad med sameinudum 
kröpturn verkad til Biblíunnar útgaftt 
fyrenn árid 1314? En.ad þeirra eiska 
til Gijds opiuberada ords hafi ]pó ecki 
í minsta máta jþverrad, rottast ljást 
J)sr af, at nu um eins árs tíma hafa 
£eir uppreyst sín á milli ecki færri 
cnn 33 Biblíu - Félög ; til dæmis í 
stödunum Amsterdam , Rotterdain, 
Haag, Uirccht, Harlcem., Leyden, 
Dordt, Assen , Grönningen, Delft, 
Middelburg, Iíoorn, Breda, Deventer 
or mörgiun fleiri. 

IV* Dahmörkj í Höfudstadnum Kaup- 
inannahöfn cr, undir Konúngl. alira- 
nádigustu Vernd, stofnsctt eitt danskt 
Biblíu-Felag árid 1 g 14. 

V« Svíaríki og JSorvcgur; far eru 
í ílöf'udstadiiuai Stockhólm, og stöd. 



unum Gotenborcr Westerás 02 Got- 
]and«ey, allarcidu sidan 1809 stiptud 
Jjfblíu-Fólög, undir KonungL For- 
svari. 

VI, Russlandj |>ar er fyrst í stadnum 
Abo í Finnlandi stofnad Biblíu-Felsg 
181? ; sídan .813 í sjáifiím Höfud- 

•tadnum Petursborg, undir Hans 
Keysaraligu Hátignar' allranádugustu 
Vernd og Forsvari, var úppreist eitt 
mikilvægt Biblíu-Félac, til bvörs upp- 
reysnar sjálfur Keysarinn gaf þá stór- 
furstaligu Gáfu 35 þúsúnd Rublur 
edur berunibil 8 þúsund Speciúr í 
einu, og heitir Félaginn aiiiga til 
adstodar og eblíngar io Jmsnncl Rubl- 
um edur meir erm 3 þúsund Sp. Rdl. 

Ut af fessu Féiagi hafa sprottid 
inn^n sama Ríkis, Biblíu - Félögin í 
stödunum : Moscbov, Dorpat, ftiiitav, 
Riga, Reyell, Yaroslaff, Öscl, Wo- 
ronege og Kamenetz -Podolsk. pessi 
Eiblíu-Felag hafð á hendur tekist ad 
prenta heil Ritníngu i 13 eptirfylg- 
jaridi túngúmalurn : Calmukisku, Ar- 
menisku, Finnsku, fcydsku, Polsku, 

Frönsku, Sehla Yöúisku , Dorpatisku, 



Revelsku, Lettisku, Persisku, Geor- 
gisku og Samogctanisku ; svo ad í 
. Russlandi eru edur vœntast prentud 
ecki færri enn 95 jþúsund Biblíur og 
103 |>úsuud Nytestament. 

A s i a. 

I pessari austurhálfu heimsíns eru 
edur verda stofnud, uru þessar mundir; 
I) eitt Biblíu-Felag í Calcutta, sem hófst 
Igii, og sem lætur prenta utgáfur Biblí- 
unnar í fyjgjandi Austurhálfunnar túngu- 
málum, nl. Bengalisku, Hindostanisku, 
Tamulsku, Orissisku, Malayisku, Malaya- 
misku, Mahrattisku, Sanscritisku, Pérsi- 
sku, Arabisku, Cingalesisku, Sinhala-pali- 
sku, Teiingisku, Chinesisku, Sikisku, 
Siamesisku, Carnatisku, Bugisku, Bur- 
manisku, Macassarisku, Maldirisku, Ba- 
lochisku, Afganisku, Rakhengísku, Turco- 
manisku og Armenisku. 2) pad Ceyloni- 
ska i Colombo. 3) pad Bombayiska. 
4) pad javsmiska í Batavia og: 5) í China 
er ein viss serdeiiislig Utlegging Nya T. 
gjörd af Sira Robert Morrison, hvaraf 
2000 eru prentud. 



Hér fyrír utan er í Calcutta stofnnd 
em Bókhlada, sem inniheldur til sölu 
Biblíur í öllum lieimsins túngumálum. 

A f r i c a, 

Edur Sudurhnlfa Hcimsins ; |>ar eru 
og svo stiptud Biblíu-Félög í Eylöndun- 
um Mauritius og Bourbon og St, Helenaj 
og loksins 

A m e r i c a, 

pad er Vesturhalfan ; hún hefur nú 
allareidu fengid -yfir 80 Biblíu-Félög, sern 
képpast vid at útbreida heilaga Ritníngu 
medal Innbyggjara heimsins í £eirri háli'u. 

Ná skal allra sídarst minnast á fig^ 
J)ú kjæra Island ! pú hefur og svo upp- 
skorid af þessari mikilvægu Biblíu-Felaga 
Stiptun éixiii biessunar - ríkann ávöxt. ' I 
Sameiníngu nied einu evangelisku Félagi 
n Fjoni i Danmörku, hefur þad Engelska 
Biblíu-Félag látid prenta árid 1807 handa 
pér 5|)úsundNy-testament5 og aptur 1813 
hcíur þad sama Engelska B. F. sor^ad 

fyrir útgáfu 5 Jutsund Biblíu- bóka og 5 



fmsund Ny-Testamenta, og látiá útcleila 
fyrir medalgaungu eins sinsMedlims PresN 
sins E. Hendersonar, sein til fessa augn- 
amids tókst á hendur einti reisu til þín, 
sumu héraf géíins, sumu med réttu gjaf- 
verdi, í fessari tíd. Fyrir hvörja Him- 
insins velgjörd, einn |>inn verdugi Sonur 
Presturin Sr, Jon porlakson á Bægisá hefur 
í fínu nafni, framlagt eitt opinbert f>ack- 
læti til hins Engelska B* F., med eptir- 
fylgjandi Qvædi; 



T i 1 



pess Engelska Bibliu-Félags 



fr* Islandi. 



Pú Kristsverdugi Felagsílockiir ! 
Forskulldar meir enn annnr nockqr 
J\t nefnast þannig mi i ölld ! 
Rödulskiær þinn sig reisii liómi, 
þá ríki myrkra Kristindómi 

• * 

Ogra *öí naírri komid qvöild. 



Englanna Kóngur út þig ændi, 
Englar koinnir frá Drottins hendi 
Hans þér safnadar styrkid stand, 
Og iionura smyrjid holla þegna 
Hédanaf giÖrist ydar vegna 
England •anukullat Englaland. 



þá rorir skiaidu villu-nVndur 
Voktu Hitningár fóttrodendur, 
þér Englar rieud þeim í gégn 5 
I kiasrleiks anda samanivarnir , 
Sannleikans til ad eíla varnir, 
Ei huga spördud , aud né megn* 

Fddænia-kicerleiks fegurd slíka 
Fiá Ydur streyma sér eg líka 
Allt nordur hingat yíir mig 
Eiii , þar liíini, kend vid klaka^ 
I köildum niar, sem eins og iaka 
I kunguin Island sveigir sig. 

Fsstur engelskra fiidar-boda 
Fornar Postula braútir troda, 
Utsexidir líkt um allann heim ; 
Siá þeir hugj>tiidu lannleiks. vinir 
Sxtt líf ei spara ineir en hinir, 
Einn til mín kominn er uf þiira. 



Gudliga stiórn eg þ»rí þecki 
þess er eg dyrka, en sé þö ecki { 
JVlín svo berliga minnist hfinn ! 
O! skylda'g þannig áhrærd sofflj 
IsköUdum fánginn sinnisdofa 
VeJgiörning eigi þacka þann! 

Mammon og Judas mundu syta 
Mikil gialldspetl, og þang áífta 
Eins og án þarfar lílsóud , 
Sem kostat hafit kiærleiks vegna, 
Krists til at smyria ríkis þ'igna 
Oc einei reiknar utan Gud f 



Mergd af Guds orda ínegin - hirdslum 
Mörg þúsund, full af andar smyrslum, 
Hvervctna færast kér uxn krírig; 
Heilög ritníng tii liiálpar sáluin^ 

9 

I livörskyns landa túnguxnálum, 
Utbytist fións um hcilann hríug» 

Hved má gédgyrni gudlig heita 
Géfins cf eigí slíka ad veita 
Guds helgidóma gnðegd af aud , 
Og med giafverdi sumpart seliaj 
Svo at ókeypis jáfht má telia 
Heiminum úldeiit himnabraud. 



14 



Er því iardneskura ávinníngi 
.AErit fiarstædt, at hértil þvíngi 

Ydar himinlynd hiörtu sá 5 j 
Heldur þiisundfaldt honum ædra, *í 
Heidur Drottins og velferd brædra 
Vakli med Ydur verkun þá # * 

Haleitt félag! til heidurs Gudi 
Helgat, og frama Krists söfnudi, 
Gott verk hefir þú giört i mér! 
þess skal eg iaínan vottur vera 
Og verdug heidurs teikn frambera 
þaruni, cins fyrir hæd og hér t 



pó hraustir kappar hrósi sigri, 
Hrak er á móti tignarligri 
Gudrækuis athöfn þinni þad 5 
Hennar uot, iann og heidur vara 
Heims yhV scrhvörn maktar bkara 
Kér og á ödrum hsorra stad. 

> 

I mínu nafni og minna barna 
JÆed þcssum ordum vii eg giarna 
þnckiseti giullda þér og prís; 
O! at vér msettuni eins vei nióta, 
Til allra heilla og sálarbóta, 
þinnar giafar sem þú oss kys! 



1 



Ölldrud kona med falldi og felldi 
Fannhvítum undir Nordra Velldi, 
Gardarsey stirdann gél og OJ; 
Opt þad sein mínir kundar qváda> 
Konúngar fordum milldir þádu, 
þiggid og Fédur! — þessi liód. 

Engla Jöfur sern hirani og Iieimi 
Med hátign styrir, Ydur geymi! 
Hani biessun Ydur stydjí sterk ! 
Sú er mín ó.k af heitu hiarta, 
Hér og sídar at meigi skarta 
Unibun hans gód fyrir Ydar verk # 

þann irjda Julii igij. 




i6 



Ád sldiíslu ma' þess h-ir géía ad á 
Sudurlandi Islands er allareidu lagdur 
Grundvöilnr tíl stiptunar eins lslendsks 
Biblíu-Félags, sein,, íyrir |>ess imsgengnu 
liáttmetnu Mediima tilstudlun vonast. ad 
útbreidi sig innan ska-ms iim £ad h«ila 
Land # 



Adumefndur Prestur E. Henderson, 
notar sér petta tæk'teri, ad láta ölium Islands 
Innbyggjurnir í l|ósi, sttt kiærleiksfylista 
packlsetl fyrir sér - audsvnda uuannelsku 
og adstod, hvartíelst sem hann umreisti, 
og eins pmögtiligt sera hann vidurkennir 
sér sé ad gleyma slíkum kjasrléikí aud- 
syníngum frá þeirra sídu, eins mikilvæga 
skyldu sina á.itur hann og játnr, ad badia 
til Himinsiris, um rilcugligt eiuiurgiald lík- 
amli«rar Q£ andii<:rar biussanar yfir ]>á 
aliasaman, svo lengi sétri Gud lætur þetta 
Land bui og býgduna hallda, og ad.sá 
heilaga iut.uiug manti verda þeim og peirra 
nidjum cinn ^tadíastur vegyísari tii eins 

fcetra líís! 



